WikipediA 

Kingwana 


Kingwana ni lahaja ya Kiswahili inayozungumzwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa upande 
wa mashariki. 

Chanzo cha Kingwana ni Kiswahili cha wafanyabiashara na askari kutoka pwani ya Bahari Hindi (leo nchini 
Tanzania) walioingia katika Katanga kwa biashara ya watumwa na pembe za ndovu wakati ya karne ya 19 
kabla ya ukoloni. 

Lugha ikaendelea ilipokuwa chombo cha mawasiliano katika mchanganyiko wa watu wa makabila 
mbalimbali walioelekea kutafuta kazi katika migodi ya Katanga na Kongo ya Mashariki. 

Mfano wa Kingwana 


HABARI NJEMA KAMA YOHANA ALIANDIKA 

Ku mwanzo Neno alikuwa, na Neno alikuwa pamuya na Mungu, na Neno alikuwa Mungu. 2 Ye njo alikuwa 
ku mwanzo pamoya na Mungu. 8 Vitu yote zilifanywa na ye; na haiko na ye, kitu haikufanywa ile ilifanywa. 
4 Ndani yake ilikuwa uzima; na uzima ilikuwa nuru ya watu. 5 Na nuru inangala ku iza; na iza haikusinda 
ye. 6 Mutu moya alitokea, alitumwa kutoka ku Mungu, jina yake Yohana. 7 Ye njo alikuya sahidi, asuhudie 
nuru, watu yote waamini kwa sababu yake. 8 Hakukuwa nuru ile, lakini alikuya asuhudie nuru. 9 Nuru ile 
ilikuwa nuru ya kweli, ile inapatisa nuru kila mutu ile anakuya ku ulimwengu. 10 Alikuwa ku ulimwengu, 
na ulimwengu ilifanywa na ye, na ulimwengu haikuyua ye. 

(Mwanzo wa Injili ya Yohane katika Agano Jipya) 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kingwana&oldid=1003353" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 5 Juni 2017, saa 11:02. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 






